







Afmælis fermingar 
u 
4 á 


ir 


























 MINNILEGUR 


FERMINGARDAGUR. 
FORELDRAGJÖF 


FERMINGARDEGI BARNA. 


FRÁ 


ÁSYREÐARMANNI ÞJÓÐÓLFS. 


(EN 
'Þg Þar 





Reykjavík. 
Prentaður í prentsmiðju Íslands 


1851. 


er 
EI 





(et 





Óskemmtileg hvitasunna- 
nótt. 


Þa var aðfangadagskveld eitt fyrir hvíta- 
sunnu, að prestur nokkur kom út úr kirkju 
sinni með 10 börnum, sem hann hafði ver- 
ið að búa undir fermingu daginn eptir, og 
gekk með þeim inn í bæ. Hann býður 
þeim góðar nætur í bæjardyrunum, og seg- 
ir: „Farið nú að hátta, börn mín góð! en 
biðjið guð að koma til yðar, og gefa yður 
náð til að hugfesta það, sem jeg hef talað 
. fyrir yður“. Síðan gekk prestur til stofu, 
en börnin fóru að hátta. Það var þegar 
komið langt af sólarlagi, og allir voru 
komnir í svefn á prestssetrinu, nema gam- 
all maður einn. Hann stóð. aðfangadags- 
kveld þetta úti í bæjardyrum, og horfði 
döprum augum ýmist upp í himininn, sem 
var hreinn og heiðskir, og ýmist niður á 
a 1* 


4. 


ið 
jörðina, sem var íklædd inndælum búningi 
vorsins; hann var aleinn á ferli á bænum, 
hugsjúkur og angurvær, og gat ekki sof- 
ið. Maðurinn var mjög hrumur, og þegar 
kominn að fótum fram. Hafði hann ekki 
yfir annað að líta eptir æfi sína, en synd 
og sjúkleika; því að nú stóð hann uppi 
með tærðum líkama og tómlátri sálu, særðu 
hjarta og svívirtri elli. Hin fögru æsku- 
ár hans stóðu honum fyrir hugskotssjón- 
um, eins og apturgöngur, og vöktu hon- 
um minni um hinn blíða dag, þá er faðir 
hans leiddi hann í fyrsta sinni út að gatna- 
mótum lífsins, þar sem sæluvegur dyggð- 
arinnar tékur við til hægri handar, og liggur 
inn í land friðarins, sem fullt er af aldin- 
„um og englum; og þar sem ófærur last- 
anna taka við til vinstri handar, og liggja 
inn í dimman helli, sem fullur er af drjúp- 
andi eitri og ófrýnilegu illyrmi. Þar sem 
hann nú stóð þarna, þá var eins og ill- 
yrmið biti hann í brjóstið, og eiturdrop- 
arnir  límdust utan um tungu hans, svo 
að hann vissi gjörla hvar hann vár að kom- 


5 


- inn. Maðurinn gleymdi þá sjálfum sjer; 
og hrópaði með sárri hjartans angist: „æ, 
faðir minn, leiddu mig aptur fram að gatna- 
mótunum, svo að jeg geti valið um að 
nýju, og valið betur!“ En bæði var faðir 
hans og æska fyrir löngu undir lok liðin. 
Hann sá eldingu bregða fyrir úti í kirkju- 
garðinum, og hverfa milli leiðanna. Þá 
sagði hann: „þetta eru æfidagar mínir, sem 
jeg hef alla lifað í fásinnu!“ Hann sá eins 
og- stjörnuhrap í lopti, hversu stjarnan 
blikaði í því hún hrapaði, og leið í hvarf. 
„Þarna sje jeg sjálfan mig!“ sagði hann 
þá með særðu hjarta; og illyrmið beit 
hann því fastara og sárara í brjóstið. Af 
hugarburðinum, sem hann gjörði sjer út 
af þessu, fór hann nú að sjá ofsjónir. Hon- 
um sýndust einlægar vofur flögra til og 
frá um kirkjugarðinn, og. sumar enda slæð- 
ast heim á hlaðið. En í þeim svifum heyr- 
ir hann eins og söng, og virtist honum 
vera tekið til messu; sjer hann börnin 
ganga prúðbúin í kirkju. Það glaðnaði 
þá nokkuð yfir honum, hann leit út í blá- 


Í 6 


inn, óg hugsaði til æskuvina sinna, sem 
áttu nú við sælli kjör að búa „ en sjálfur 
hann, og gátu fagnað degi þessum með 
gleði og ánægju. „Æ, jeg hefði líka get- 
að sofið þessa nótt“, sagði hann við sjálf- 
an sig,“ án angistar og trega, efjeg hefði 
- sjálfur viljað;jeghefði getað verið lánsmaður, 
og glaður í anda, eins og börnin þessi, ef 
jeg hefði gefið gaum að áminningum yðar 
og aðvörunum, ástkæru foreldrar!“ Með- 
. an að hann þannig rifjaði upp fyrir sjer 
æsku sína, eins og utan við sjálfan sig, 
virtist honum ekki betur, en ein vofan 
- bregða sjer í mynd hans og líkingu, og 
verða þegar að lifandi ungmenni. Og 
myndin kom storkandi framan að honum, 
og sýndi honum sjálfan hann, eins og 
hann var á bezta aldri. Hann gat ekki 
horft á þessa sjón, byrgði fyrir augu sjer, 
og út hellti brennheitum tárum. Hann. 
andvarpaði í örvæntingu og sinnuleysi: „já, 
komdu aptur! æ, kom þú aptur, æska mín!“ 
Og maðurinn hitti óskastuhdina; æska 
hans kom aptur; því að nótt þessa hafði 


7 


hann dreymt svona hryllilega. Hann var 
enn í æskublóma lfsins; því að þetta var 
einn af drengjunum, sem áttu að fermast, 
en kviklátur mjög og gjálífur, svo yfirsjón- 
ir hans höfðu í rauninni ekki verið nein- 
ar draumsjónir. Þegar hann vaknaði var 
hann allur í einu kófi, fór þegar á 
fætur, og gekk út til að kæla sig. Varð 
honum reikað út í kirkjugarð að leiði móð- 
ur sinnar; þar kraup hann niður, og þakk- 
aði guði með heitum tárum fyrir þá vís- 
bendingu, sem hann hafði Befið honum í 
svo tækan tíma, til þess að snúa aptur á 
rjetta leið. 

En snú þú líka aptur, æskumaður! ef 
eins stendur á fyrir þjer og honum; því 
að, ef þú eldist í hinu illa, þá skal þig 
hitta í vökunni það, sem hann hrelldi í 
svefni; og þó að þú þá kallir: „kom þú 
aptur, fögur æska!“ þá bíður það, að hún 
komi. 


Verndarenglar æsku- 
mannsins 
á 


vegi dyggðarinnar. 


1. Guðhræðsla. 


Einn er guð, höfundur alls, stjórnari og 
viðhaldari heimsins, almáttugur, eilífur 
ög Órannsakanlegur. 

Sólin er ekki guð sjálfur, en hún er 
fegurstá eptirmynd hans. Hún lýsir héim- 
inn með ljóma sínum, og veitir grösum 
„jarðarinnar vöxt og þróska með hlýindum 
sínum: Skoðaðu hana sem handaverk 
guðs, og undrastu yfir því mikla smíði; 
en eigi skaltu tilbiðja hana. 

Honum, sem einn er æðstur, alvitur og 
algóður, ber guðdómleg .tilbeiðsla, lofgjörð 
og þakkargjörð. 

Honum, sem myndaði himininn með 


9 


hendi sinni, og mældi stjöriunum veg "eð 
fingri sínum. 

Sem setti skorður fyrir hið ómæl- 
andi haf, er það eigi getur yfir komizt, 
og segir við ofsavindana: verið þið hægir! 

Sem hrystir jörðina, og allar kynkvísl- 
ir skjálfa; sem sendir út a og 
allir óguðlegir skelfast. 

Sem gaf heiminum tilveru með orði 
síns munns, og þarf ekki annað en snerta 
hann með atinladið sínum, til að gs hann. 
aptur: 

„Berðu lotningu fyrir hátign hins al. - 
máttuga, og baka þjer eigireiði hans, svo 
að hann ekki tortýni þjer!“ 

Forsjón gúðs vakir yfir öllum sköpuð- 
um hlutum, og hann stjórnar þeim með 
óendanlegri speki. 

Hann hefur sett viss lög, er hann stjórn= 
ar heiminum eptir; hann hefur haft við 
dásamlega 'margbreytni á öllum lifandi 
skepnum; og sjerhverri gaf hann það eðli, 
sem honum líkaði. 

Í honum eru fólgnir allir fjársjóðir 


10 


vizkunnar, og leyndardómar hins ókomna 
liggja berir fyrir honum. 

Húgsanir hjarta þíns blasa fyrir augliti 
hans; og hann sjer hlutinn fyrir, áður en 
hann er áformaður. 

Alvizka hans sjer yfir allt, og forsjón 
hans ræður fyrir öllu, svo enginn hlutur 

verður af hendingu. 

; Aðdðáanlegur er hann á öllum vegum 
sínum; ráð hans eru órannsakanleg, og 
speki hans skilningi þínum of vaxin. 

„ Veittu:þess vegna vísdómi hans heiður 
og lofdýrð, og beygðu þig fyrir skipunum 
hans með auðmjúkri og sonarlegri hlýðni!“ 

Drottinn er miskunsamur og góðgjarn; 
hann hefur skapað heiminn af einskærri náð. 

Gæzka hans skín í öllum hans verk- 
um; hann er höfundur. alls, sem ágætt er, 
og fullkomnari en allt, sem fullkomið er. 

Skepnurnar, sem hann hefur skapað, 
bera ljósast vitni um gæzku hans, og all- 
ar unaðsemdir þeirra kunngjöra hans lof- 
gjörð; hann skreytir þær með fegurð, seð- 


11 


ur þær á fæðu, og við heldur þeim frá 
" kyni til kyns. 

Ef vjer upp lyptum augum vorum til 
himins, hversu ljómar þá ekki dýrð hans 
þar! Ef vjerrennum þeim aptur niður á jörð- 
ina, sjáum vjer, að hún er full af hans 
gæzku. Hálsar og dalir bergmála af lof: 
gjörð hans; grundin, árnar og engjarnar 
syngja af fögnuði. A 

En þjer hefur hann veitt, maður! misk- 
un sína mesta, og sett þig ofar öllum dýrum. 

Hann gaf þjer skynsemina, svo að þú: 
gætið haldið tign þinni; hann gæddi þig 
málfærinu, svo að þú gætir verið nyt- 
samur í mannlegu fjelagi; og hann veitti 
sálu þinni íhugunarafl og greind, svo að 
þú gætir skoðað fullkomlegleika Eg og 
tignað hann fyrir þá. 

Og lögin, sem hann ætlaðist til, að þú 
skyldir laga breytni þína eptir, hefur 
hann svo náðarsamlega til búið, að  öll- 
um þínum skylduverkum er. hagað eptir 
eðlisfari þínu, svo að hlýðnin við boð 


12 


hans er „vegur til þinnar eigin vellið- 
unar. 

„Ær, vegsama gæzku hans með lofsöng- 
um, og skoða í einrúmi undrunarverk hans 
miskunar! Láttu lofgjörð og þakkargjörð 
streyma út frá hjarta þínu! Láttu málið 
þins munns fram bera það honum til dýrð- 
ar, og láttu allar athafnir þínar bera vitni 
um hollustu þína við skipanir hans!“ 

Drottinn er heilagur og rjettlátur; hann 
mun dæma heiminn rjettvíslega og sann- 
gjarnlega. 

Hafi hann sett lög sín öll af miskun og 
„ gæzku, skyldi hann þá ekki hegna yfir- 
troðslumönnununí ! 

Hugsaðu ekki, barn! að hönd guðs nái 
ekki til þín fyrir það, þó að. hegningin 
bíði; og hræsna ekki fyrir þjer með þeirri 
von,.að hann muni sjá Í gegnum fingur 
við illverk þín! á 

Auga hans grannskoðar leyndardóma 
sjerhvers hjarta, og hann gléymir þeim ekki 
að eilífu; hjá honum er ekki heldur mann- 
greinarálit. 


13 


Æðri og lægri, ríkir og fátækir, vísir 
og fávísir skulu allir jafnt, þegar sálin er 
orðin laus við þessa þungbæru líkams. 
fjötra, fyrir dómstóli. guðs. fá. rjettvís og 
eilíf gjöld athafna sinna. 

Þá skal hinn óguðlegi skelfast og kvíða; 
en hjarta hins rjettláta skal fagna dómi 
sínum. hf 

„Óttastu þess vegna dróttinin alla þína 
æfidaga, og gakk á þeim vegi, sem hann 
hefur vísað þjer á!“ 

Þá skaltu verða lánsmaður hjer í lífi, 
og hólpinn og FAR annars heims. 


' 


2. Íhugun 


.  Stíkktu hendinni í barm þinn, nitáki 
og íhugaðu, hvers vegna þú ert skapaður. 

Skoðaðu kosti þína og ókosti, og þá 
stöðu, sem þú ert í á jörðunni; þá skulu 
ekki leyna sjer fyrir þjer skyldur þínar í 
lífinu, og þú skalt eiga að vísan leiðarvísi 
í öllum athöfnum. 

Byrjaðu ekki á neinu tali, og ráðstu 
ekki í nokkurt verk, fyr en þú ert búinn 


14 


að íhuga orð þín, og skoða, hve áríðandi 
hvert atvik er, sem fyrir liggur; þá skal 
ólán aldrei yfir þig koma, og blygðun ald- 
re: á bæ þinn sækja. 

Angur skal ekki óspekja Bi og sorg 
ekki á svip þinn setjást. 

 Gálaus maður hefur ekki taumhald á 
tungu sinni; hann eys orðum út í bláinn, 
og hefur slys af heimskumælgi sinni. 

Sá maður, sem flanar að verki, áður 
en hann hefur íhugað afleiðingarnar, er 
eins og gapinn, sem stökkur yfir garð, og 
fellur niður í sýkið, sem ér hinumegin, og 
hann gáði ekki að. 

Hlýddu því röddu forsjállar íhugunar! 
ráð hennar eru viturleg og holl, og för. 
hennar liggja til friðar og farsældar. 


3 Látillæti. 
Hvað hugsar þú, maður, að treysta 
hyggjuviti þínu ? eða því stærir þú þig af 
fræknleik þínum? 
Það er upphaf vizkunnar að þekkja 
vankunnáttu sína; og viljir þú, að aðrir 


15 


virði þig, þáláttu ekki sjá il þín þá Lean 
að þú þykist af viti þínu ! 

Eins og prjállaust fatasnið fer bezt á 
fallegri konu, svo er kurteys hegðan mesta 
prýðin á vitrum manni. 

Sannleikurinn skýrist í munni hins irg 
eysa; og af því að hann varast að full- 
yrða nokkuð, er honum síður láð, þó hon- 
um verði áíorði. 

Hann treystir ekki eigin hyggjuviti; hann 
leitar ráða til vinar síns og hefur gott af. 

Hann vill-ekki heyra hól um sjálfan. 
sig,og getur ekki trúað því; og seinast verð- 
ur hann sjálfur til að finna kostina í fari sínu. 

En eins og höfuðblæjan skreytir fag- 
urt andlit, eins fegrast mannkostir hans 
við skýlu þá, sem kurteysin breiðir yfir þá. 

Skoðaðu aptur á móti þann, sem er 
hjegómlegur, og virtu vel fyrir þjer hinn 
mikilláta! hann er allur prúðbúinn, riksar 
fram og aptur, skoðar sig í krók og kring, 
og vill, að aðrir horfi á sig. 

Hann er hnakkakertur, og lítur ekki. 
við aumingjanum; hann svífist einkis við 


í 16 


þá, sem hann á yfir að segja; en er aptur af 
yfirmönnum sínum hafður að háði fyrir 
drambið og heimskuna. 

Hann skeytir ekki neitt um annara á- 
lit, heldur þykir það allt bezt, sem sjálf- 
ur hann hugsar, og hefur svo minnkun 
af öllu. 

Hann er þrútinn af hjegómlegum hug- 
arburði; og það er yndi hans, að heyra 
aðra tala, og tala sjálfur um sig allan 
daginn. 

Með græðgi gleypir hann við eigin 
hóli, og smjaðrið etur hann út á húsgang. 


4. Iðjusemi. 


Þar eð sú stund; sem liðin er, hverfur 
aldrei. aptur, og óvíst er, hvort þú lifir þá 
næstu, sem kemur, þá vertu svo hygginn, 
maður! að hagnýta þá stundina, sem yfir 

/ stendur, og gjörðu hvorki að trega þá, sem 
liðin er, nje treysta þeirri, sem í hönd fer. 

Þú átt það augnablikið víst, sem er; en 
hið næsta er fólgið í ókomnum tíma, og 


1 


17 


þú mátt ekki vita, hvað það kann að hafa í för 
með sjer. í 

Það sem. þú hefur áformað að gjöra, 
þá gjörðu það undir eins; fresta því ekki 
til kvelds, sem mátti afljúka að morgni. 

Iöjuleysið fæðir af sjer skort og armæðu; 
en af dáð og dugnaði sprettur ánægja. 

Hönd hins iðjusama hrindir burt örbyrgð; 
heppni og hamingja eru förunautar at- 
orkumannsins. 

Hver hefur safnað auðlegð * hver kom- 
izt í upphefð? hverjum er hælt af alþýðu ? 
hverjum virðing veitt af tignum mönnum? 
hverjum nema þeim, sem rekið hefur iðju- 
leysið á dyr, og sagt hefur við letina:- þú 
ert vesti óvinur minn! 

Hann rís árla úr rekkju, og gengur 
seint til hvílu; hann æfir sálina með íhug- 
un, og líkamann með erfiði, og er heill 
heilsu á hvorutegsja. : 

Letinginn er sjálfum sjer til leiðinda; 
hver stundin hggur á honum eins og torfa: 
hann drattar úr einum stað í annan, og 


veit ekki sjálfur hvað hann vill. 
R 2 


18 


Dagar hans líða hjá, eins og þá er 
skuggi af skýjum líður yfir; þar sjást eng- 
ar menjar eptir. 

Líkami hans veslast upp af erfiðisleysi; 
hann langar tilað hreifa sig, en hefur ekki 
þrótt í sjer, til. að komast úr sporunum. 
Skilningur hans er sljór og skynsemi 
myrkvuð. Hann vill fræðast, en nennir ekki 
að læra. Hann langar í kjarnann, en vill 
ekki hafa fyrir því, að brjóta í sundur 
hnotina. 

Á heimili hans fer allt fram með ó- 
stjórn: hjúin eyða og svalla. Sjálfur steyp- 
ist hann á höfuðið út á húsgang. Hann 
sjer hann fyrir augunum, og honum hljóm- 
ar hann fyrir eyrunum; hann hrystir höf- 
uðið, og óskar, að það væri öðru vísi, en 
hefur þó engin úrræði; svo húsgangsvol- 
æðið kemur yfir hann, eins og hvirfilbyl- 
ur, og hann hnígur með minnkun og gremju 
í gröfina. 


Ææ 


ð. Keppni. 


Ef hjarta þitt girnist heiður, af eyrum 


19 


þínum er ánægja í hóli, þá lyptu þjer upp 
frá moldinni, sem þú ert myndaður úr, og 
settu þjer fyrir sjónarmið eitthvað, sem 
er lofsvert. 

Eikin, sem breiðir nú hríslur upp í hálopt, 
var einu sinni lítið akarn niðri í moldinni. 

Kostaðu kapps um að vera mestur, í 
hverri stöðu sem þú ert, og láttu engan, 
hafa yfirburði yfir þig í neinu, sem gott er. 
Samt máttu ekki öfunda aðra af ágæti 
þeirra, heldur skaltu efla eigin atgjörfi. 

Það skaltu líka varast, að niðra keppi- 
naut þímum með nokkru ósæmilegu eða 
svívirðilegu móti; reyndu heldur til að hefja 
sjálfan þig yfir hann, þó ekki með öðru 
en því, að verða honum fremri; þá skal 
keppni þím wm yfirburðina krýnast með 
heiðri, ef ekki með hamingju. 

Heiðvirð keppni lyptir sálunni upp; því 
að sá, sem leitar heiðurs, er allur á lopti, 
eins og hestur á skeiði. 

Hann vex eins og pálmaviður þrátt fyr- 
ir allar mótspyrnur; hann hefur sig í há- 
lopt, eins og örnin upp til a og. 


20 


hann festir augun á ljómandi geislum 
sólarinnar. 

Draumsjónir hans á nóttunni eru eptir- 
dæmi ásætra manna; og það er yndi hans 
á daginn, að feta í fótspor þeirra. 

Hann áformar ekki nema það, sem nokk- 
uð er í varið, og hefur ekki ánægju af 
öðru, en afreka eitthvað mikið; enda fer 
hróður hans fjalls og fjöru á milli. 

En hjarta hins öfundsjúka er gall og 
beiskja, tunga hans spýr eitri; og ham- 
ingja nágrannans heptir rósemi hans. 

Hann kúrir heima og hefur enga elju; 
honum svíður það, ef öðrum gengur vel; 
hatur og illgirni eta hjarta a svo að 
hvergi er honum rótt. 

Sjálfur finnur hann enga löngun til góðs 
í hjarta sínu, og ætlar svo aðra eptir sjer. 
Hann reynir til að rýra þá, sem honum 
eru meiri, og leggja út á verri veg allar 
athafnir þeirra. Hann situr sífelt á svik- 
ráðum, og hefur illt í huga, enda hafa all- 
ir andstyggð á honum. Og loksins fer 


| 


21 


fyrir honum, eins og kongulónni, sem 
hengir sig í sínu eigin neti. 


6. PForsjálni. 

Hlýð þú röddu forsjálninnar; gef gaum 
að ráðum hennar, og fest þau þjer í huga. 
Heilræði hennar eru öllum holl, og allar 
dyggðir styðjast við hana, eins og stoð. 
Hún er æðsti förunautur og bezti leiðtogi 
mannlegs lífs. 

Hafðu taum á tungu þinni, og geymdu 
varir þínar vandlega, svo ekki raski orð 
þín rósemi þinni. 

Sá sem hæðir hinn halta, hann gæti 
sín, að hann eigi haltri sjálfur. Sá sem 
hefur yndi af, að bera út bresti annara, 
hann skal með kinnroða heyra talað og 
rætt um sína eigin. í 

Af mælgi kemur angur og eptirsjá en 
fyrir þögn þarf ekki að iðrast. 

Málugur maður er kvöl á bæ; eyrun 

„ þreytast af mælgi hans, og málæðið í hon- 
um. heptir alla samræðu. 

Stær þig ekki af sjálfum þjer, því að 


22 


það er þjer til minnkunar. Hæð ekki held- 
ur neinn, því að það er hættulegt. 

Meinlegt gaman er eitur í vináttu; og 
sá sem ekki hefur taumhald á tungu sinni, 
skal taka ófrið í heimgjald. 

Vertu þjer út um öll notaleg þægindi, 
eins og hæfir stöðu þinni; en set ekki al- 
eigu þína í þau, svo að hygsindi þín á 
yngri árum geti huggað þig í ellinni. 

Ágirnd er rót alls ílls, en sparsemi .er 
sannur dys góavörður; 

Láttu þín eigin störf sæta allri athygli 
þinni, en vertu ekki hnýsinn um annara 
efni. 

Láttu ekki skemmtanir þínar vera þjer 
dýrkeyptar, svo að fyrirhöfnin fyrir þeim 
fargi ekki fögnuðinum af þeim. 

Láttu ekki heldur meðlætið myrkva auga 
forsjálninnar, nje gnægtina afsníða hönd 
- sparseminnar. Sá sem eltir um of alls- 
nægtir lífsins, skal kenna á skorti á nauð- 
synjum þess. 

Trúðu, varlega nokkrum manni, fyr en 


23 


þú hefur reynt hann; og tortrygg engan 
orsakalaust, því að það er illmannlegt. 

En þegar þú hefur fundið vænan vin, 
þá geymdu hann í hjarta þínu, eins og 
fjesjóð, og álít hann öllum dýrgripum betri. 

Þigg enga gáfu af eigingjörnum manni, 
og bitt ekki vináttu við óvandaða; því að 
það yrði snara fyrir dyggð þína, og leiddi 
sorg í sálu þína. á 

Hafðu ekki þann hlut í dag, sem þú 
verður að vera án á morgun; og slepptu 
því ekki við blinda hendingu, sem þú get- 
ur fengið með fyrirhyggju, eða fyrir byggt 
„með forsjálni. 

Lærðu hyggindi af reynslu annara, og 
láttu yfirsjónir þeirra lagfæra bresti þína. 

Þó skaltu ekki ætíð vænta þjer ugg- 
lausrar heppni af forsjálninni; því að dag- 
urinn veit ekki, hvað nóttin hefur að geyma. 

Heimskinginn er ekki altjend hamingju- 
laus, og hygginn maður ekki æfinlega hepp- 
inn; en aldrei sá jeg heimskingjann al- 
gjörlega glaðan, og aldrei heldur hygginn 
mann með öllu. hamingjulausan. 


24 
7 Stöðuglyndi. 


Hættur, slys, skortur, mæða og ójöfn- 
uður er hlutfall sjerhvers manns, sem í 
heiminn kemur. 

Brynja þess vegna sálu þína snemma 
með hugrekki og þolinmæði, svo að þú 
getir með stöðuglyndi borið þann armæðu- 
skerf, sem þjer er ætlaður. 

Eins og vinnudýrið erjar, þolir hita, 
hungur og þorsta, og gefst ekki upp, eins 
byrjar hugprúðum manni að sýna dáð og 
dug í hættum og þrautum. 

Veglynd sál setur ekki fyrir sig mis- 
lyndi lukkunnar, og hugprúður andi getur 
ekki yfirbugast af því. 

Farsæld hans er ekki komin undir brosi 
hennar, og þess vegna getur ekki heldur 
óblítt útlit hennar hrætt hann. 

Hann stendur stöðugur, eins og klett- 
urinn í sjónum, sem bifast ekki, þó að 
bylgjurnar skelli á honum. 

Hann: reisir höfuðið, eins og hervirki 
á háum hól, og skeyti ógæfunnar falla 
máttlaus niður fyrir fætur honum. 


25 


Á hættústundinni eflir hugrekkið hann, 
og stöðuglyndið frelsar hann. 

Spaklyndi hans ljettir undir mæðubyrð- 
ina, og þolinmæði hans ber hana til enda. 

Hann gengur á móti raunum lífsins, 
eins og hermaður út í bardaga, og víkur heim 
aptur sigrihrósandi. ; 

En á huglausum manni og hræddum 
skellur vanvirðan hlífðarlaust. 

Hann gugnar undir fátæktinni, og sökk- 
ur svo niður í fyrirlitningu; og sæti hann 
ójöfnuði, þá kallar hann líka yfir sig háð- 
ungina. 

a og vindblærinn skekur skjálfandi 
reyr, eins vekur mæðuskugginn honum titr- 
ing og skjálfta. 

Á hættustundinni er hann ráðalaus og 
ringlaður; á degi neyðarinnar hnígur hann. 
niður, og örvænting yfirbugar sálu hans. 


8. Hófsemi. 
Það getur þú komizt farsældinni næst 
hjer á jörðu, ef guð gefur þjer góða heilsu, 
viturt hjarta og ánægt geð. 


26 


Ef þú vilt eignast þessa blessun, og 
geyma hana til elli-áranna, þá varastu freist- 
ingar munaðarins, og sj undan ginn- 
ingum hans. 

Þegar hann fram reiðir kræsingar sín- 
ar á matborðið, og lætur vínið iða í staup- 
unum; þegar hann svo brosir upp á þig, 
og býður þjer til gleði og glaðværða, þá 
er hættan fyrir hendi; láttu þá skynsem- 
ina halda árvakran vörð. 

Því að. hlýðir þú orðum fjandmanns 
hennar, þá dregur hann þig á tálar og 
leiðir afvega. 

Glaðværðin, sem hann lofar þjer, verð- 
ur að æði, og nautnin sjálf að sótt og dauða. 

Líttu í kringum matborð munaðarins, 
og renndu augum á borðgestina; virtu þá 
fyrir þjer, sem hafa látið bros hans ginna 
sig, og hlustað hafa á táldrægni hans. 
Eru þeir ekki veiklulegir og tærðir? Hef- 
ur ekki fjör og glaðværð frá þeim vikið? 

Stundirnar, sem þeir hafa lifað í bílífi, 
eru 'stokknar á burt í skyndi, en aptur 
fallnir á fyrir þeim leiðindadagar, fullir 


27 


sorg og gremju. Þeir hafa spillt matar- 
lyst sinni, svo að nú falla þeim ekki leng- 
ur beztu kræsingar. Munaðurinn hefur þar 
unnið á eigin vinum, munaðarmönnunum, 
eins og maklegt er; því að þannig hefur 
guð hagað eðli hlutanna þeim til hegning- 
ar, sem hafa í óhófi gáfur hans. 

En hver er sú, sem þarna gengur, svo 
fögur á velli og fríð á svip ? 

Blómarós bíður á kinnum. hennar, og 
leiptur morgunroðans leikur um varir henn- 
ar. Gleðin, sakleysið og siðprýðin skína 
út úr henni; og af glaðværum anda kveð- 
ur hún, þar sem hún gengur. 

Heil sjertu, Heilsa! Það er nafn 
hennar. Hún er dóttir Iðjandans, sem gat 
hana við Sparseminni. Synir þeirra búa 
optast í afdölum og á fjöllum uppi. 

Þeir eru hugaðir, starfsamir, glaðir, og 
hafa allir nokkuð af fríðleika og atgjörfi 
systur sinnar. 

Afl þenur út sinar þeirra, styrkleiki 
býr í vöðvunum; og það er ánægja þeirra 
að vinna allan daginn. ; 


28 


Störf föður þeirra vekja þéim hungur, 
og máltíðir móður þeirra veita þeim saðning. 

Það er ánægja þeirra, að kefja niður 
skaplesti, og heiður þeirra, að leggja af 
vondan vana. 

Skemmtanir þeirra eru hóflegar, og 
þess vegna varanlegar; svefn þeirra stutt- 
ur, en fastur og vær. 

Blóð þeirra er fjörugt og lundin glað- 
vær; læknirinn ratar ekki heim að bæjum 
þeirra, og lausir eru þeir allra mála við 
lyfsölumenn. Í 

En börnum mannanna er aldrei borg- 
ið; þau skulu ætíð eiga í vök að verjast. 

Bæði eru þeim búnar hættur utan að, 
og svo vakir svikarinn inni fyrir hjá sjálf- 
um þeim, til að fella þau. 

Heilbrigði þeirra, styrkleiki og fríðleiki 
hefur kveykt upp í hjörtum þeirra girnd 
til lausungar. . 

. Hún stendur sjálf í laufskála sínum, 
vekur athygli þeirra, sem um veginn fara, 

og stráir út frá sjer freistingum. 
"c eHún er lipur í limalaginu, lagleg á svip- 


29 


inn og lausakonuleg í látæði. Ljettúðin 
talar í augunum, og losæðið leikur á brjóst- 
unum. Hún bendir þeim með fingrinum, 
ginnir þá með augnaráðinu, og hænir þá 
að sjer með tályrðum. 

Æ, flýðu undan freistingum hennar, og 
stikktu upp í eyrun á þjer við hyllingar- 
máli hennar. 

Ef þú lítur í girndaraugu hennar, ef þú 
hlustar á freistingarröddn hennar, ef hún 
leggur hendur um háls þjer, þá fjötrar 
hún þig æfilangt í hlekki og vansa. Sjúk- 
leiki, skortur, áhyggja og eymd er þá 
ekki langt undan landi. 

Ljemagna og dáðlaus af ólifnaði, þrótt- 
laus og duglaus af iðjuleysi skaltu missa 
afl úr köglum, og atgjörfi líkamans. Dag- 
ar þínir skulu verða fáir og daprir, áhýggj- 
ur þínar óteljandi, og enginn skal sjá 
aumur á þjer. 


9. Nægjusemi. 


Gleymdu því ekki, maður, að staða þín 
hjer á jörðunni er ákvörðuð af speki hins 


30 


Eilífa, af honum, sem þekkir hjarta þitt, 
sjer þínar hjegómlegu óskir, og synjar þjer 
opt af náð um bænir þínar. 

En gæzka hans hefur svo hagað hlut- 
unum, að. líkindi erutil, að allar skynsam- 
legar óskir geti fengizt, öll heiðarleg á- 
form heppnazt. 

Skoðaðu orsökina til órósemi þeirrar, 
sem þú: býrð yfir, til ógæfunnar, sem þú 
harmar af; það er þín eigin heimska, dramb- 
semi og spilltur hugarburður. 

Mögla þess vegna ekki undan álögum 
guðs, heldur lagfærðu hjarta þitt; og segðu 
aldrei við sjálfan þig::,,hefði jeg auðlegð, 
væri jeg voldugur, ætti jeg náðuga daga, 
þá skyldi jeg vera sæll!“ því vittu það, 
að einnig þeir, sem eiga þessu að hrósa, 
hafa hver upp á sinn máta sína byrði að bera. 

Fátæklingurinn hefur ekki að segja af 
umsvifum og áhyggjum auðmannsins; það 
reynir ekki á hann vandinn, sem vegsemd- 
imni fylgir; hann veit ekki, hvað er leti 
nje leiðindi, og kvartar þess vegna ekki 
yfir kjörum sínum. 


sl 


Öfundaðu ekki heldur neinn, þó að hann 
þyki aldrei svo sæll; þú þekkir ekki hin- 
ar heimuglegu sorgir hans. 

Áð vera ánægður með lítið, er hin æðsta. 
vizka; sá sem hrúgar að sjer auðæfum, 
hleður um leið á sig áhyggjum; en nægju- 
söm lund er fólginn fjesjóður, og viss vörn 
á móti öllum óskunda. 

Ef þú lætur samt ekki þilfar að lukk- 
unnar svipta þig rjettvísi, hófsemi, með- 
aumkvun og siðprýði, þá skal ekki held- 
ur auðurinn svipta þig gæfu. 

Láttu þjer skiljast af þessu, að hrein 
og ómenguð farsæld getur ekki hlotnazt 
nokkrum dauðlegum manni. 

Dyggðin er sá skeiðvöllur, sem guð hef- 
ur ætlað manninum að skunda, og farsæld- 
in er takmarkið; en því getur enginn náð, 
fyr en hann hefur hlaupið skeiðið til enda, 
og meðtekið kórónuna í hinum eilífu 
tjaldbúðum. 


32 


Málverk lifsins. 
(Úr brjéfi frá föður til sonar á fermingardegi hans), 
Jeg óska þess nú helzt af öllu, sonur 
minn! að þú upp frá þessum degi reynir 
til af allri alúð, að búa til úr æfi þinni 
fagra heild, sem í öllum deildum sam- 
svarar sjálfri sjer svo vel sem unnt er, og 
í „öllum greinum stefnir að því aðalmiði, 
að fullnægja tilgangi guðs, og afreka 
hvervetna sto mikið gott sem þjer er 
framast auðið. Þess vegna skaltú við 
hvað eina, sem þú áformar til orða eða 
verka, aðspyrja sjálfan þig þannig: „hvað 
get jeg nú tekið fyrir mig, sem verða má 
bæði sjálfum mjer og öðrum að mestu og 
sönnustu notum?“ og þú skalt ætíð kjósa 
þjer þau störf, og þær unaðsemdir, sem þú 
getur verið viss um; að hafi á sjer auðkenni 
góðra, guði þókknanlegra og gagnlegra 
athafna! Þú skalt ímynda þjer þessa heild 
æfi þinnar, eins og míkið málverk, sem 
þú ert að búa til á hverjum degi, og sem 
þú bætir í á hverju augnabliki einhverjum 


33 


kafla, einhverri mynd. „ Því fullkomnari 
sem hver kafli er, því fegri hver mynd, 
því ágætara sem málverkið sjálft verður 
af þessum uppdráttum, 'af því að þeir eru 
bæði vel valdir, og þeim svo haganlega fyrir 
komið; því framar sem þeir, er veita at= 
höfnum þínum eptirtekt, ekki einungis sjá 
Íegurð þeirra og ágæti, heldur uppörfast 
líka sjálfir af þeim til góðra og ágætra 
verka: þess meira er varið í málverk þitt, 
eða uppdráttinn æfi þinnar, og gleði þín 
yfir honum verður svo mikil, að mesti 
listamaður getur aldrei haft aðra eins á- 
nægju af nokkru sínu málverki. 

Hafir þú nú byrjað vel og fallega mál. 
verk þitt, eða sem er hið sama, æfi þína 
í æskunni — og hversu ósegjanlega mik- 
ið gjöra ekki fyrstu drættirnir til í hverju 
málverki! — þá íhugaðu. hve ófyrirgefanlegt 
hirðuleysi það væri, ef þú eigi kostaðir 
kapps um, að láta hina nýju kafla verða 
eins fallega, og enda fullkomnari en hina 
fyrri; allra helzt þegar þú fyrir sakir ald- 
urs og atgjörfis verður allt af betur og bet- 

3 


34 


ur. fær um það. En hafi illa verið byrjað, 
eða æsku-árum þínum illa varið, þá gættu 
þess, hve áríðandi það er að sleppa engu 
augnabliki, og vanda því betur hina nýju 
kafla, það er að segja, áframhald æfi þinn- 
ar, sem hinir fyrri kaflarnir voru lakar 
af hendi leystir. Þetta getur enginn byrj- 
að. of snemma, nje. gjört of kappsamlega; 


einn ljótur uppdráttur, eða ein syndsamleg 


athöfn afmyndar svo líf dyggðugs manns, ' 
að hann getur ekki annað en angrast í 
huga, þegar hann minnist á hana; einn 
fallegur uppdráttur, eða eitt dyggðugt verk 
ljettir ávallt böli lífsins á þeim, sem það 
ber, eins mikið að sínu leyti, og verkið 
sjálft eflir heill meðbræðra hans. Það er 
eilift og óraskanlegt lögmál náttúrunnar: 


ssmeð sjerhverri dyggð eflir maðurinn farsæld 


sína; með sjerhverri ódyggð hlýtur hann að 
spilla henni“. 

Festu þjer djúpt í huga þennan sann- 
leika, sonur minn kær! og láttu hann vekja 
og varðveita hjá þjer þetta ágæta áform : 
„jeg skal engan dag láta svo hjá líða, 


35 


að jeg ekki með. góðu verki bæti fagurrí 
mynd. í málverk mitt“! Og láttu. þá 
líka þetta áform vera þá myndina, er þú 
prýðir málverkið með á fermingardegi þín- 
um! Hversu munu þá ekki fagrir upp- 
drættir þínir í það á æfinni framvegis! Og 
hversu dýrðlegt allt málverk lífs þíns, að 
lokunum ! 


Bezta landið í heiminum. 
Úti í reginhafi er, eyja ein lítil, inndæl 
og vel um búið: Himinn er þar heiður 
og fagur árið um kring. Dalir eru. djúp- 
ir og dældóttir, grundir sljettar og grös- 
ugar, akrar fagrir og frjófsamir; allt: er 
þakið ágætustu aldinum. og ylmandi blóm- 
um. Fjöll eru þar hátignarleg, og fela í 
skauti sínu ógrynni gulls og  gersema. 
Aldrei kemur þar vetur, svo að eplatrjen 
og vínviðurinn „eru sífrjóf; aldrei ríður 
þar þruma, er grandi eik í skógi, eða á- 
vexti á akri. Hin blíða náttúra ríkir á €yj- 
unni með móðurlegri ástsemi, hvervetna 
3* 


36 


veitandi, en aldrei eyðandi; og fram býður 
hinum sælu eyjabúum í ríkuglegum mæli 
allt, sem getur gjört þeim lífið ánægjusamt; 
enda nýtur sjerhver sá, sem á heima á 
þessari eyju, ævarandi gleði og ánægju. 
Innbúar þessa sannkallaða Englalands hafa 
svo mikið frelsi, að ekkert land á hnett- 
imum hefur nokkurn tíma þekkt annað eins; 
og spillir því hvorki fyrir þeim ofríki hinna 
voldugu, nje öfund hinna aumu. Og þó 
ræður meykonungur einn yfir eyjunni með 
tveim dætrum dáfríðum; og hafa þær all- 
ar ótakmarkað vald. Þær eru svo vold- 
ugar, að þær gætu, þvert á móti vilja allra 
keisara og konunga, farið frjálst og taf- 
arlaust yfir öll lönd jarðarinnar og unnið 
þau, ef að þær væru ekki svo spakar og 
hóglátar í lund, að láta sjer nægja þau 
gæði, sem þær hafa heima hja sjálfum 
sjer, og mettu einkis alla fánýta vegsemd 
og tign. En aldrei hefur neinn enn nú 
verið svo voldugur, að hann hafi árætt, eða 
megnað að raska með herskildi friði eyj- 
arinnar; það vakir líka yfir henni til varn- 


' 


37 


ar ósigrandi hershöfðingi, útbúinn guðleg- 
um hertýgjum. En hver sem elskar og 
leitar friðar, honum er aldrei varnað að 
koma inn í þetta land frelsisins og fagn- 
aðarins. 

Þar mun opt koma að fyrir þjer, æsku- 
maður! síðar á æfi þinni, að þú munt 
leita þjer að öruggu hæli, og finna ekki; 
þú munt mitt í stormi og stórsjó lífsins lit- 
ast um eptir einhverjum bletti á jörðunni, 
þar sem sorg og gremja niðurbrýtur ekki 
gleði þína; og svo má fara, að þú hart- 
nær örvæntir og hugsir, að þjer sje eigi 
unnt að finna frið og ró, fyr en í gröfinni. 
En þá skaltu spyrja sjálfan þig: „var 
er eyjan góða, bezta landið í heimin- 
um“? Þú sjerð hana nú að vísu ekki 
uppdregna á neinu landabrjefi, og kemst 
ekki heldur út í hana á neinu hafskipi; 
en eigi að síður er vegurinn þangað beinn 
og sljettur, og auðfarinn. Jafnvel þó að 
þú sjert sjúkur, þá getur þú samt hæglega 
komizt út þangað, og færð þá aptur heilsu 
þína, glaðværð og fjör, því að loptið þar 


að 


er svo heilnæmt, og vatnið í uppsprettunum 
svo styrkjandi. Og jafnvel þó að þú sjert 
fátækur, þá hamlar það þjer ekki heldur 
frá að komast út í eyjuna; og þar getur þú 
þá líka eignast óvenjuleg auðæfi í gulli 
og gersemum. 

Því í djúpi þíns eigin ólgandi brjósts 
liggur þessi eyja — Hjarta þitt, og Auð 
mýkt heitir meykonungurinn, en dætur henn- 
ar Elska og Fon. Hugrekki heitir hers- 
höfðinginn, sem hvervetna varnar, og á- 
vallt sigrar sorg og mæðu, sem eru fornir 
fjandmenn eyjarinnar. Hingað skaltú þá 
aptur hverfa — því að þú áttir þar áður heima 
á sæludögum æsku þinnar — og þú skalt með 
órjúfanlegri tryggð og hollustu gjörast 
að nýju þegn drottningarinnar í eyjunni. 
Þá munu dætur hennar veita þjer allar 
þær unaðsemdir, sem gjörðu þig sælan 
meðan þú varst ungur, en sem síðan hafa 
að eins hvarflað fyrir sálu þína, eins og 
flögrandi draumsjónir; og hershöfðinginn 
mun með ósigrandi afli hrinda frá þjer öllu 
heimsböli, sem sækja kann utan að þjer. 


39 
Ágrip 


almennustu lífsreglna. 


K áttu skilningarvitin ávallt halda árvakr- 
an vörð. 

Kappkostaðu að temja þjer glaðværa 
lund og glaðlegt viðmót. 

Hlauptu aldrei íhugunarlaust eptir nokk- 
urri hvöt hjartans, nókkurri nýbreytni ald- 
arinnar, nokkru dæmi annara. 

Vertu gætinn og hófsamur í nautn þeirra 
hluta, sem þörf eða vani lífsms útheimtir 
til viðurhalds. og ánægju. 

Láttu aldrei tilfinninguna ráða einsam- 
an, ekki heldur skynsemina; og breyttu 
hvorki óskynsamlega af of nilli tilfinn- 
ingarsemi, nje tilfinningarlaust, hvað hyggi- 
lega sem er; áformaðu engan hlut nema 
þú hafir báðar í ráðum. 

Vertu ekki hálfvolgur í neinu, sem þú 
gjörir, eða hafnar; heldur vertu þar allur 
og með heilum hug. 

Gjörðu ekkiof lítið úr mannlegu hyggju- 
viti, en eigi skaltu heldur ætla því of mikið, 


40 


Líttu rjettum augum á atburði náttúr- 
unnar og athafnir manna. 

„ Láttu enga reynslu, enga eptirtekt, eng- 
an lærdóm vera þjer til ónýtis. 

 Kannastu hvervetna við yfirráð andans 
yfir bókstafnum. 

Gjörðu þig aldrei að þræl hleypidóma 
nje geðshræringa; augun sjeu frjáls, eyr- 
un frjáls, andinn frjáls! 

Varkár munnur, varkárt hjarta í úm- 
gengni og viðskiptum við alla menn ! 

Jafnaðu þjer ekki saman við þá, sem 
Lifa í betri og álitlegri kjörum en sjálfur þú, 
svo að þú spillir ekki ánægju þinni; láttu 
þjer lynda þín eigin kjör. 

Dæmdu aldrei, fyr en þú hefur skoðað 
málið á allar hliðar; og vertu ekki hlut- 
drægur. 
Gættu hóglætis eins í gleðilegustu og 
sorglegustu atburðum; og hafðu alla stjórn 
á sjálfum þjer. 

Vertu ekki heimtufréekur hvorki við 
guð nje menn; og líttu ekki mikið á sjálf- 
an þig. Á 


4l 


Skoðaðu orsakir og afleiðingar, hafðu 
tillit til hvorutveggja, og vertu viðbúinn 
við öllu. ; . 

Sýndu engum manni fyrirlitlegt eða af- 
undið viðmót; kannastu við ágæti og yfir- 
burði annara. 

Móðgaðu engan, nje meiddu í orði eða 
verki, eða með nokkru viðvíki; vertu í raun 
eins og í reynd mannúðlegur og velvilj- 
aður öllum. 

Dæmdu engan, talaðu ekki illa um 
neinn, áfelldu engan; tildraðu ekki fram 
eigin speki, eigin mannkostum. 

Vertu viðfeldinn í samræðum, fræðandi 
og skemtilegur. 

Skiptu þjer ekki af þeim efnum, sem 
þjer koma ekki við í þinni stöðu, nema 
þú hafir kall og skyldu til þess. 

Stundaðu að gjöra sjálfan þig sem hæfi- 
legastan fyrir þá stöðu, sem þú ert í. 

Láttu þjer annt um að verða í öllu til- 
liti sem fullkomnastur, svo að brestir þín- 
ir og ókostir spilli sem minnst gæfu sjálfs 
þín og annara. 


42 


Skynsemin. 
Skynsemin er allt eins opinberun guðs, 
eins og ritningin; hún er fyrsta meðalið, 
hið almennasta og eðlilegasta, sem guð 
hefur opinberað mönnum með veru sína og 
vilja, sem hann vill kenna þeim með dyggð 
og guðsótta, til þess að gjöra þá hæfilega fyr- 
irþá sælu, sem hann hefur ætlað þeim bæði 
í þessu lífi, og hinu ókomna. Ef vjer hefð- - 
um ekki skynsemina til að leiðbeina oss, 
gætum vjer ekki þekkt sannleika frá villu, 
rjett frá röngu, dyggð frá lesti, rödd guðs 
frá röddu lýginnar; ekki gætt tignar vorr- 
ar og yfirburða yfir hin óæðri dýr jarðar- 
innar; án hennar gætum vjer ekki þekkt, 
skilið, eða fært oss í nyt nokkra opinber- 
„un guðs, hve æskileg og ómissandi sem 
hún væri fyrir oss, og aldrei orðið vissir 
í trú vorri af lifandi sannfæringu hjartans. 
Án skynseminnar hlypum vjer eptir sjer- 
hverju villuljósi, og. værum leiksoppur í 
hendi sjerhvers svikara, villumanns og 
hneigslara. Í stuttu máli: hún er Jjós, hún 
er auga sálarinnar; og hvað dapurt, sljóft 


45 


og glýjufullt sem augað kann að vera, þá 
er þó miklu betra að hafa það, en að 
vera með öllu sjónlaus. 

Ef þú vilt, æskumaður, sneiða hjá hin- 
um hættulegu ógöngum villunnar og hjá- 
trúarinnar, ef þú vilt komast á fram leið 
þína í lífinu óhultur og öruggur, þá skaltu 
meta skynsemina, eins og aðalágæti manns- 
ins, og láta þjer annt um að gæta þeirrar 
tignar, sem hún veitir þjer! Þú skalt ó- 
hikað hafna öllu, sem stríðir á móti því, 
er skynsamleg íhugun álítur satt óg rjett, 
hversu álitlegt sem það kann að vera að 
öðru leyti. Þú skalt tortryggja allt, sem 
þú annaðhvort ekki getur gjört þjer neina 
hugmynd um, eða þá ekki nema einhverja 
óskýra hugmynd, svo að þú verður að byggja 
'allt á óljósri tilfinningu, á þínu eigin eða 
annara áliti, á reykulum hugmyndum í- 
myndunarinnar. Þú skalt tortryggja allt, 
sem ekki þolir að láta skoða sig og rann- 
saka hlutdrægnislaust og með köldu blóði; 
allt, sem felur sig í myrkri óskiljanlegrar 
ráðgátu. En um fram allt þá vertu tor- 


44 


trygginn í þeim efnum, þar er menn vilja 
gjöra skynsemina sjálfa tortryggilega fyr- 
ir þjer, og fá þigtil að fara ekki eptir ráð- 
um hennar. Sje það eitthvað í raun og 
veru skynseminni of vaxið, sem menn eru 
að gylla fyrir þjer, þá kemur það þjer alls 
ekki við, og þú þarft ekki, og átt ekki, 
eins og skynsamur maður, neitt að skipta 
þjer af því. En ef það eru nytsamleg og 
áríðandi sannindi, sem um er að gjöra, þá 
hljóta menn að geta rannsakað þau, fund- 
ið ástæður fyrir þeim, og skilið þau að 
minnsta kosti að nokkru leyti. Þú skalt 
fylgja sjerhverjum ljósgeisla á vegi sann- 
leikans, svo lengi sem þú getur gjört sjálf- 
um þjer grein fyrir hverju því fótmáli, sem 
þú gengur á honum, að minnsta kosti get- 
ur komizt þangað aptur, hvaðan þú gekkst 
út; en hættu þjer aldrei út í það myrk- 
wiðri, þar sem þú við hvert fótmál fjar- 
lægist meir og meir rjettum vegi, og lend- 
ir loks í endalausum ógöngum. Lítill 
sannleiki, sem þú skilur vel, og sem skyn- 
semin segir þjer, að sje veruleg sannindi, 


45 


er miklu meira verður, og getur betur leið: 
beint þjer, en nokkur leyndardómsfult 
speki, sem þú getur ekki fundið vit nje 
skilning í, og þar sem þú þá verður að 
láta skynsemina ráfa eins og í myrkri. 
Leitaðu ávallt “ins, þá getur þú haldið 
tign þinni óskertri, og villuljós hjátrúar- 
innar skal aldrei blekkja þig: 


Nokkur áminningarorð. og 
blessunaróskir yfir börnum á 
fermingardegi 1846. 

1. 
Vertu gætinn á þeim vegi, sem þú 
gengur nú fram á, því úr sæluhöfn æsk- 
unnar leggur þú út á ólgusjó lífsins! Vak 
þú þess vegna og bið, að hann, sem ræð: 
ur himni og jörðu, hasti á storminn og 
stórsjóinn, svo að þú ekki fallir í örvænt- 
imgu og freistni, og líðir skipbrot á sálu 
þinni! 

2. 


Láttu orð Krists búa hjá þjer tíkug- 


46 


lega og hyggilega! Því ef þú hefur það 
iðuglega og Er um hönd, þá er það 
ljós á vegi þinum, sverð í baráttu þinni, 
skjöldur þjer til varnar, lampi fóta þinna 
í myrkri lífsins, og leiðarstjarna á nóttu 
dauðans. * s 

Minnstu þess, að allt hold er eins og 
-gras,og ágæti mannsins eins og blóm grass- 
"ins! Grasið fölnar og blómið fellur út af. 
En til er það ágæti, sem aldrei spillist; 
það er vegsemd þeirrar sálar, sem heldur 
sáttmála AR sámvizku við guð. Drott- 
im gefi þjer náð til að höndla hana! 

4. 

Aldrei hefur nokkur maður sjeð guð; 
"en ef að þú lifir í kærleikanum, þá lifir þú 
í guði og guð í þjer; og þú skalt finna 
máttinn og huggunina frá honum í hjarta 
þínu, máttinn guðs Í fréistingum þínum, og 


z 


huggun hans í raunum þínum! 


5. 
Sælir eru hreinhjartaðir! Guð gefi þjer 


47 


náð til að geyma framvegis þennan dýra 
fjesjóð æsku þinnar! Hann hjálpi þjer 
til að varðveita hann óflekkaðan af heim- 
inum! Hann veiti þjer náð til aðskilja við 
heiminn með hreinu hjarta, og hreinhjört- 
uðum að mæta fyrir sjer! 

6. 

Guðs vilji ræður dögum lífsins; en guð 
láti þig á hverjum degi komast nær og 
nær ríki sínu! > Guðs vilji ræður kjörum 
lífsins; en guð láti bæði sorg og gleði 
snúast þjer til góðs! Lærðu að vera ánægð- 
ur, hvort sem guði Þþókknast að veita 
þjer:mikið eða Mtið! Vertu að því leyti 
framvegis, eins og barn í lund, einnig 
þegar þú fyrir sakir aldurs og vizku ert 
kominn í tölu hinna fullorðnu! . 

7. 

Drottinn hefur þegar lagt þjer mikla 
blessun til handa, og jeg megna engri 
nýrri við að bæta; en jeg bið þess, að 
hann láti þig framvegis halda blessun sinni. 
Hann varðveiti. þig eins og sinn auga- 
stein! Hann láti hinar þungbæru raunir 


48 


lífsins aldrei hitta þig, og freistarann aldrei 
fá inngöngu í hjarta þitt! Drottinn láti 
ásjónu sína lýsa yfir þig, og fylli brjóst 
þitt friði sínum! 

S. 

Drottinn blessi trú þína, svo að hún 
beri ríkuglega ávexti! von þína, svo að 
Hún fylli allar skynsamlegar óskir þínar! 
kærleika þinn, svo að hann ávinni þjer 
hylli manna, og leiði þig að lokum í sam- 
fjelag guðs sjálfs! 

hi: 

Láttu þjer annt um, að hafa á þjer gott 
mannorð hjá meðbræðrum þínum, því að 
þú skalt hafa betra af því, en af miklum 
auð! En kauptu þó „aldrei hól manna á 
kostnað góðrar samvizku! „Álittu ekkert 
þvílíkt hnoss, eins og að hlaupa skeiðið 
með glaðværum anda og í ótta drottins! 

10. 

Gleð þig í æsku þinni, og vertu glað- 
vær á hinum góða degi! En komi ein- 
hvern tíma yfir þig óblíður dagur, þá láttu 
ekki hugfallast! , því að hvorirtveggi dag- 


N 


49 

arnir koma frá guði; og ef að hann er með 

þjer, þá skaltu hafa blessun af báðuni! 
11. 

Vjer mundum, vinir þínir og vanda- 
menn, syrgja þig í sjö daga, ef daudinn 
svipti þjer burt frá oss; en harma mund- 
um vjer þín vegna alla vora æfidaga, ef 
sú óhamingja henti þig, að rjúfa loforð 
þitt! Drottinn styrki þig þess vegna til 
að gæta vel skírnarsáttmála þíns, svo að 
vjer megum ávallt með fögnuði minnast á 
þessa stund! 

12. 

Sá sem var með Pjetri á sjónum, svo 
að hann ekki sökk svo lengi sem hann 
trúði, hann sje líka og veri með þjer! 
Láttu þá trú, sem þú hefur nú játast und- 
ir, hvervetna sýna sig í öllum þínum at- 
höfnum: þá skaltu ekki sökkva, þó að öldur 
mótlætinganna rísi á móti þjer. 

13. R 

Lífið, sem guð hefur ætlað mönnum hjer 

í heimi, hefur tvær hliðar, aðra bjarta og 


aðra dimma; guð láti hina björtu hlið þess 
v 4 


50 


brosa á móti þjer alla þína æfidaga! En 
"sæki þig heim sorg lífsins, þá láti hann 
þig finna í orði sínu þolinmæði, huggun 
og akrana 

i 14. 

Guð, sem hefur með skírninni gjört þig 
að barni sínu, hann varðveiti þig fyrir öll- 
um þjáningum! En þókknist honum að 
reyna þig með þeim, þá láti hann þig 
einnig muna til þess, að þú ert hans barn; 
'og sú endurminning veiti þjer styrk til að 
bera byrði þína til enda! 

19) 8 

Þú ert dýru verði keypt! Vegsamaðu 
hann, sem með lífi sínu keypti þig sjer til 
handa! Líf þitt er hans eign: helgaðu það 
þá honum til þjónustu! Elskaðu hann, 
sem elskaði þig að fyrra bragði: þá skaltu 
bæði fyr og síðar teljast með hans útvöldu ! 

I6. 

Á góðu dögunum hættir mönnum við, 
að muna ekki eptir hinum vondu dögum, 
og á vondu dögunum gleymast mönnum 
auðveldlega hinir góðu. En þú. skalt á- 


öl 


vallt hafa þjer hvorutveggi í minni! Þá 
ofmetnast þú hvorki af meðlætinu, nje yf-" 
irbugast af mótlætinu. 

17. 

Þegar þú gjörir guði heit, þá fresta 
ekki að efna það; því að betra er að lofa 
engu, en að lofa og efna ekki. En hann, 
sem allar góðar gjafir koma frá, styrki 
þig til að standa stöðugur í trú þinni, því 
að þetta er hið bezta, sem manninum get- 
ur auðnast! 

18. 

Endi vegarins er betri enupphafið. Því 
upphafið er optast andstreymi og mæða, 
en endinn hvíld og. endurnæring! Líttu 
þess vegna iðuglega til endans; og þegar 
leiðin gjörist torsókt, þá Hðpkðú þig við 
hvíldina í hinum eilífu híbílum ! 

ið. 

Kvíð þú engu fyrir það, þó að þú verð- 
ir talinn. meðal hinna fátæku! Því svo 
lengi sem þú varðveitir góða samvizku, 
stöðugt traust á guði, og framkvæmdarsam-. 


an kærleika, þá áttu þar þrjá dýrgripi, 
4d* 


52 


sem állir fjársjóðir heimsins fá ekki jafn- 
ast við. 
20. 

Farðu ekki villur vega: guð lætur ekki 
að sjer hæða! Það sem þú niður sáir í 
æskunni, það skaltu uppskera þegar þú 
verður gamall! Hafðu þjer það stöðugt í 
minni, og sáðu því einu í veginn fyrir þig, 
sem þú getur haft fögnuð af, þegar upp- 
skerutíminn kemur! 





Tign mannsins. 


Skynsemi, frjálsræði, starfsemi, sífeld fram- 
för, Ódauðlegleiki, sambandið, sem maður- 
inn er í við guð, staðan, sem hann þjónar í á 
jörðunni, atgjörfi hans og athöfn öll í henni 
— sjá, í þessu er fólgin tégn mannsins ! 
Þetta er það, sem gjörir hann svo ágætan! 

Maðurinn -er guðs eptirmynd; hann er 
afsprengi hans, og á kyn sitt að rekja til 
hans; enda ber hann með sjer augljósan 
vott um uppruna sinn frá guði og samfje- 
lag sitt við hann. Skynsemi hans er geisli 


53 “ 
guðlegrar speki; atgjörfi hans afrás guð- 
legrar fyllingar; starfsemi hans eitthvað 
svipað guðlegu almætti; hæfilegleiki hans 
til sífeldra framfara vegur til að verða guði 
æ líkari; ódauðlegleiki hans ímynd ævar- 
andi tilveru hins Eilífa, og meðal. til ei- 
lífs samfjelags við hann. Svo opt sem 
maðurinn leitar að og íhugar sannleika; 
svo opt sem hann áformar og afrekar góð- 
verk; svo opt sem hann aðhyllist og eflir 
fegurð og reglu; svo opt sem hann lætur 
gleði og ánægju leiða af sjer fyrir aðra: 
— svo opt hugsar og vill og vinnur hann 
á líkan hátt og guð; svo opt. gjörir hann 
vilja skapara síns og föðurs; svo opt eflir 
hann augnamið hinnar æðstu veru; svo opt 
finnur hann með sjer hreina unaðsemd guð- 
legrar sælu; og því betur og því optar sem 
honum auðnast að gjöra þetta, þess líkari 
er hann guði, þess skærar skín guðs mynd 
á honum, og þess síður getur nokkur neit- 
að honum um hans háleitu tign og upp- 
runa. Guð:talar þá og verkar eins og á 
sýnilegan hátt sjálfur í honum: lætur hann 


54 


ísinn stað bera sannleikanum vitni, kunn- 
gjöra fyrir öðrum vilja sinn, styðja mál- 
efni dyggðarinnar, blása hugsjúkum hugg- 
un í brjóst, hella hugsvölum í hjörtu hinna 
harmþrungnu, rjetta nauðstöddum hjálp og 
aðstoð, hungruðum ' fæðu, veikum styrk- 
leika; hann prýðir mannheiminn með hon- 
um, og lætur hann í sinn stað efla þar 
gleði og ánægju lífsins. Að vera nú þvílíkt 
verkfæri í guðs hendi; að vera svo líkur 
honum, sem er algjörður; að lifa, vera og 


A 


hrærast þannig í guði og fyrir guð á jörð- 


unni, því skyldi það ekki gjöra manninn 
ágætan og í mesta máta tignarlegan? 

En virðið nú líka manninn fyrir yður, 
eins.og hann sýmir sig að ytra áliti; skoð- 
ið stöðu hans á jörðunni, ásigkomulag 
„hans og atgjörfi allt í samanburði við hin 
dýrin, og sjerhvað annað, sem er í kring- 
um hann, þá:skuluð þjer ekki heldur í 
því tilliti geta borið á móti tign hans. 
Sjáið, hversu reisuglegur og svipmikill 
maðurinn er meðal hinna óæðri dýra, sem 
æru í kringum hann; hversu allt auðkenn- 


5ð 


ir hann frá þeim, „og upp hefur hann yfir 
þau; hversu allt vottar, að hann er herra dýr- 
anna, og ráðsmaður skapara síns á jörðunni ! 
Hversu hann sjer glöggt yfir allt, sem er í 
kringuni hann, og getur aðgreint það, flokkað 
það, skynjað það; stundum horft með lotn- 
ingarfullri undrun upp frá jörðunni til him- 
ins, og svo aptur litið niður til jarðarinn- 
ar með inndælum fögnuði; hversu hann 
kemur við allt, sem lifir og hrærist í kring- 
um hann,“ með * tilfinningarsömu hjarta; 
hversu hann tekur með næmum og við- 
kvæmum tilfinningum á móti þeim ótal 
unaðsemdum, sem streyma að honum úr 
öllum áttum, og hversu hann verður gagn- 
tekinn af hinum sælu áhrifum elskunnar 
og lotningarinnar! (Og maðurinn, sem er, 
gjörir og getur allt þetta, hann skyldi ekki 
bera með sjer mikla tign, ekki þykja ágæt- 
urí augum guðs og allra skynsamra vera ? 
Æ, svo lærðu þá, æskumaður, að dæma 
manninn og dæma sjálfan þig rjettilega! 
Lærðu að mieta hann og meta sjálfan þig, 
eins og sannleikanum .er-samboðið! Þú. 


56 


Ll 

skalt aldrei líta svo á veikleika hans og 
breiskleika, að þú ekki líka takir eptir 
því, sem er ágætast og bezt til á honum, 
og á sjálfum þjer! Láttu þjer ekki koma 
til hugar að gjöra lítið úr manninum, og 
ætla með því að upp hefja guð, herra hans 
og föður; og þegar þú talar um spillingu 
hans og eymd, þá gleymdu því ekki, að 
vanvirða skepnunnar getur aldrei vegsam- 
að skaparann; gleymdu því aldrei, að dimma 
er ekki algjörlegt myrkur, að skuggi 
vitnar um ljós, og mikil hrösun um mik- 
inn hæfilegleika; að fyrsta stig lífsins er 
ekki lífið allt; að valt og veikt barn get- 
ur orðið að manni, og sem maður. leyst 
mikið af hendi; og að guð, sem leit á allt, 
er hann hafði skapað, og lýsti yfir því vel- 
þókknan sinni, muni líka leiða allt til sinn- 
ar ákvörðunar, og láta það ná sinni full- 
komnun. 


Eyjan. 
Fjærri öllum byggðum löndum Va eyja 
ein umflotin af veraldarhafinu, fögur og 


D/ 


frjófsöm. Manna byggð er á henni; en 
af því að eyjamenn kunna ekki til sigl- 
inga, þá geta þeir engin mök átt við aðr- 
ar skapaðar verur, og aldrei stigið fæti sín- 
um út fyrir eyjuna. Aldrei sjest heldur 
nokkurt skip undir seglum nálægt hennar 
afskekktu ströndum; nema tvær ókenni- 
legar og undarlegar ferjur hafa frá alda- 
öðli stöðugt og jafnt, en hvor í sín lagi 
lent við þær. Önnur ferjan siglir með alla 
vega litum seglum, og leggur austanvert 
að eyjunni; en hin hefur svört segl, og 
leggur að henni vestanverðri. 

Úr fyrri ferjunni kemur æfinlega í 
land unglegur maður og brosleitur, og 
leiðir sjer við hönd lítinn nýlendumann; 
hann fer með hann inn í hús einhvers 
eyjabúans, og víkur svo þegjandi í burt. 
En vel er gestinum nýkomna tekið af þeim, 
sem fyrir eru;. þeir halda hátíð honum til: 
heiðurs, og veita honum bezta herbergi 
og allan beina; og upp frá því er hann 
þar eins og heimilismaður, og borgari eyj- 
arinnar. En hann, sem talar ókennda 


58 


tungu, fellir sig ekki fyrst við landsvenj- 
una og háttsemi eyjamanna, og lærir ekki 
fyr en eptir langan tíma tungumál sinnar 
nýju ættjarðar. Þá man hann ekki heldur 
neitt af því, sem fram við hann hefur kom- 
ð, síðan hann kom fyrst á eyjuna; og 
aldrei getur hann, nje nokkur arnar, sem 
á eyjunni lifir, skýrt frá því, hvaðan hann 
er kominn. Með þessum hætti bætast nú 
eyjunni ávallt innbúar. ; 

Allt öðruvísi stendur á hinni ferjunni: 
Henni stýrir aldraður maður, alvarlegur. 
Hann kemur aleinn; en, eins og unglegi 
maðurinn, gengur hann líka inn í einhvern 
bæinn á eyjunni, og heimtar með þegjandi 
bendingu einn af heimilismönnunum til 
fylgðar með sjer. Það tjáir ekki annað, 
en að gegna honum á augabragði — Évðð 
sem það fýr ljúft eða leitt — því að 
einhver heimugleg öfl gjöra sjerhverja 
mótstöðu árangurslausa; og enn hefur eng- 
um, sem til ferðar var kvaddur, auðnast 
að fresta burtferðinni um eitt augnablik. 
Harmur ög tregi fyllir það hús, sem þessi 


59 


ískyggilegi maður kemur inn ís því. að 
aldrei kemur neinn hinna burtkölluðu apt= 
ur til eyjarinnar; og niðsvört þoka felur 
ferjuna fyrir augum manna, óðar en hún 
leggur frá landi. . 

Stundum ber líka saman fundum beggja 
ferjumannanna í einu og sáma húsi; þá 
heilsast þeir eins og bræður, og alvarlegi 
maðurinn tekur þegar. burt: með sjer að 
skilnaði nýlendumanninn litla, og flytur 
hann í trygga höfn. 

Sjaldnar ber það við, að: nokkur af 
eyjamönnum verði leiður á lífinu, og bjóð- 
ist ótilkvaddur til samfylgðar honum. En 
komi það fyrir, þá tekur ferjumaðurinn 
honum alvarlegar, en ella; og svipur hans 
spáir. þeim manni fremur óskemmtilegri 
ferð. 

Þannig hafði staðið á eyjunni þegar 
um langa æfi. Margir mannsaldrar vorú 
komnir og aptur liðnir á þennan hátt; og 
enn vitjuðu ávallt eyjarinnar, og viku apt: 
ur burt frá henni hinar: Bað kt ferjur. í 

Kynlegar sögur höfðu að vísu lengi 


60 


gengið um þessar ferjur á meðal eyjabúa; 
en af því að engin þeirra hafði neinn viss- 
an fót fyrir sjer, þá gátu þær ekki hugg- 
að til hlítar þá, sem harmandi stóðu ept- 
ir á eyjunni, þegar þeir áttu ástvinum á 
bak að sjá. Hvor efinn og óvissan á fæt- 
ur annari gjörði þeim Óórótt í huga; og 
flestir biðu með skelfingu komu hins. al- 
varlega og aldraða ferjumanns. 

Þá kom loksins einu sinni á land í 
eyjunni úr ferju brosleita mannsins út- 
lendingur' einn; hann tók sjer þar herbergi, 
eins og aðrir, en var þeim öllum frábrugð- 
inn í athöfnum og athæfi. 

„Jeg þekki,“ sagði hann undir eins 
og hann gat gjört sig skiljanlegan fyrir 
eyjábúum, „jeg þekki vel staðinn, hvað- 
an jeg er kominn; líka veit jeg — þegar 
stund mín er komin — hvort jeg fer. 
Herra eyjar yðar og veraldarhafsins sendi 
mig til yðar — það eru líka sendiboðar 


frá honum, ferjumennirnir, sem flytja yð- 


ur hingað, og kalla yður apttir í burtu —. 
Hann vill ekki, áð þjer hræðist lengur 


61 


ferðalagið yfir hinar dimmleitu öldur með 
alvarlega ferjumanninum; miklu heldur 

skuluð þjer óhræddir og glaðir bíða komu 

hans eptirleiðis. Takið þess vegna eptir þvís 
sem jeg segi yður: litið þarna upp í himin= 

hvolfið, og skoðið dílana litlu, sem ljóma þar 

uppi. Það eru eyjar, líkar yðvarri, en stærri, 

fallegri, frjófsamari, dýrðlegri. Yfir þeim 

öllum — og hvor getur talið þær? — og 

yfir gjörvöllu hafinu ræður voldugur kon- 

ungur, herra minn og herra yðar. Langt 
í burtu í ómælanlegri fjarlægð situr hann 

sjálfur í ljómandi höll á dýrðlegustu eyj- 

unni; þangað safnar hann til sín öllum 

beztu og dyggustu þegnum sínum úr hans 

óendanlega ríki, og hefur þeim búna þá 

sælu, sem skilningi yðar er of vaxin, enda 

verður eigi heldur útskýrð með nokkrum 

orðum. En inn í húsum yðar eru fest upp. 
spjöld úr gulli; á þeim finnið þjer allt það 
. titað, sem þjer verðið að gjöra, til þess 
að geta komizt þangað, hvar ævarandi 
sæla bíður yðar. 


62 


„Skýrt og skært skína fyrir yður á þeim spjöld- 
um, til staðfestingar öllu því, sem jeg segi yður, boð- 
orð yðar dýrðlega konungs. Sælir eruð þjer, ef þjer 

„látið þau leiðbeina yður! Þá flytur yður hinn alvarlegi 
ferjumaður frá eyju yðar á aðra miklu fegri; og frá 
eyjutil eyjar komist þjer æ nær og nær takmarki yðar“. 

„Þannig flutti yður áður hingað frá fjarlægum 

stað, hinn brosleiti ferjumaður; en eigi munið þjer 
nú neitt eptir yðar fyrri vistarveru; því að ákvarð- 
að er það af vísdómsráði herra yðar, að hið um- 
liðna skuli vera! yður hulið, en að þjer skulið að 
éins geta sjeð yfir hið nærverandi;, og horft með 
gleði fram.á hið ókomna. Lifið þess vegna glaðir 
í voninni, og bíðið óhræddir eptir ferjumanninum, 
sem kallar yður burt frá þessari eyju á aðra fegri 
til ástvina yðar, sem á undan eru komnir“. 
„Þeir einir hafa orsök til að skelfast af komu 
hans, sem ekki skeyta orðum mínum, eða gúllspjöld- 
unum í húsum þeirra; þá eina flytur hann afleiðis 
á fjarlægan og óbyggilegan stað.“ 

Margt annað ágætt mát heyra af munni þessa 
undrunarverða útlendings. Þeim varð líka starsýnt 
á hann. Margir fundu spjöldin, og skýrðu þau upp 
fyrir sjer, eins og hann sagði fyrir, og fögnuðu komnu 
hans; en margir vildu líka ekki trúa orðum hans, 
hirtu ekki einu sinni um að leita letursins, og lifðu 
eins og áður. Sumir lögðu enda á hann hatur, 





63 


eins. og einhvern óróamann, álösuðu honum sem 
svikara, og vildu hafa hann brott úr eyjunni. 

„þess vegna þegar alvarlegi maðurinn konrapt- 
ur á land í eyjunni, þá leiddu þeir útlendinginn á 
móti honum; — ferjumaðurinn gamli tók brosandi 
í hönd hans, eins.og þeir væru gamlir kunningjar, 
og leiddi hann að ferjunni, sem hinn stje glaður. 
upp í, ; . 

„Lifið vel!“ Kallaði hann þá, er þeir ýtta frá 

landi; „jeg fer nú aptur til hans, sem mig sendi, og 
bíð þar eptir öllum góðum innbúum eyjarinnar. En 
ekki reiðist jég yður, sem ekki vilduð kannast við 
mig; miklu heldur ætla jeg að biðja konunginn að 
fyrirgefa yður, og svipta ekki náð sinni af yður.“ 

“ Margar aldir eru nú liðnar síðan að þetta gjörð 
ist; en allt af blómgast og blessast meir og meir minn- 
ing þessa útlendings — æ.skærar og skærar skína fyr= 
ir augum eyjabúa hin gulllegu spjöld, og hinir trú- 
uðu eigendur þeirra horfa með fögnuði á bát ferju- 
mannsins, sem flytur þá þangað, er hinn ástríki og 
hógværi útlendingur sagði þeim fyrir. 





ATHUGA GREIN. 


Jeg efast ekki um það, ungu vinir! að flestir 
af yður skilja, hvað þessi ágæta dæmisaga á að 
„ þýða, og að þjer þannig getið haft þau not henn- 
ar, sem til er ætlað; en skyldu þeir vera mókkrir, 


64 


sem eigi geta gjört sjer grein fyrir ýmsum atriðum 
hennar, þá læt jeg fylgja þessar útskýringar: 
Veraldarhafið er hið auða, ómælanlega lopt- 
haf, og eyjan, jörðin sem vjer búum á. ' 
Ferjan með marglitu seglunum táknar 
fæðingu mannsins í þennan heim; eins og hin með 
dökkleitu seglunum burtferð hans úr þessu lífi. 


Hvor útlendingurinn muni vera, er auðsjeð 


að er drottinn vor Jesús Kristur. 

Dílarnir björtu eru stjörnurnar 

Hinn voldugi konungur sjá allir að er guð, 
og gullspjöldin guðs orð. 

















a 








rað s 
a a A N 

















